Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXVIII Blg. 14 
Hulyo 21, 2007 
www. philippinerevolution. net 


Editoryal 


Malawakan at puspusang labanan 


ang HSA 


inimulan ng rehimeng Arroyo ang bagong yugto 
Se lumalalang pasistang paghahari nito nang 

magmatigas itong ipatupad ang Human Security 
Act (HSA) sa kabila ng malawakang pagtutol dito. 

Sa pamamagitan ng HSA na dating kilala bilang 
"batas kontra-terorismo,” pinapawi ng rehimeng Arro- 
yo ang mga pormal na garantiyang nakasaad sa reak- 
syunaryong konstitusyon na laban sa mga paglabag sa 
saligang karapatang-tao. Lalo nitong itinutulak ang 
mga pasista at teroristang patakaran at gawain ng re- 
himen at mga berdugong panseguridad at militar ni- 
to. Lalong dadami ang mga kaso ng a 
at arbitraryong pagkulong ngayong may ligal na bas- 
bas na ang mga ahente ng pasistang estado na ga- 
win ito. 

Tahasang sinasagasaan ng HSA ang mga panda- 


igdigang makataong batas. Taliwas ito sa Universal in 


Declaration of Human Rights 


ng United Nations, Interna- = 


tional Covenant on Civil and 
Political Rights at Interna- 
tional Covenant on Econo- 
mic, Social and Cultu- 
ral Rights. f 
Matagal nang du- f 
guan na ang rekord My 
ng rehimeng Arroyo 
dahil sa malawakan 
nitong paglabag sa 
karapatang-tao. 
Halos isang libo , 
nang mga aktibista : | 


Mga lider ng 
Anakpawis, pinaslang 
PAHINA 4 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


Lider ng death squad 
sa Bicol, pinarusahan 


at mga sumusuporta sa demokratikong kilusan ang pi- 
naslang mula nang maupo sa poder si Gloria Arroyo 
noong 2001. Halos 200 na rin ang dinudukot at hindi 
pa natatagpuan. 

Dalawang araw pa lamang simula nang ipatupad 
ang HSA, pinaslang ang isang militanteng lider ng 
mga maralita ng lunsod sa Tacloban. Sa bisperas mis- 
“a mo ng pagpapatupad ng HSA, isang 

72-taong gulang na lider- 
aS magsasaka ang wa- 
Y N lang awang pinatay 

G pa 
@ ng mga berdugo ni 


i 
f p= 
ki] TOIS 

k 

$i 


L 


r 


ng lad 
Habas 9 
ab AW S 


NS. N 


Pali NG 


Pagsisinungaling sa 


datos ng disempleyo 
PAHINA 9 


PAHINA 7 


Arroyo sa Compostela Valley. Anim 
na minorya ang dinukot noong 
Hunyo ng mga nag-ooperasyong 
sundalo sa Abra at dalawang ling- 
gong idinetine. Mula Abril, tumam- 
pok ang pagdukot ng mga ahente 
ng ISAFP sa aktibistang si Jonas 
Burgos at ang walang kahihiyang 
pagtatakip ng pinakamatataas na 
upisyal ng militar at Malacanang sa 
responsibilidad nila sa krimeng ito. 

Hawak ang HSA, magiging mas 
mabangis pa ang rehimeng Arroyo 
sa paggamit ng kapangyarihan ng 
estado. Palalawakin ang pagma- 
manman,  pang-aaresto nang 
walang mandamyento at pagkuku- 
long ng sinuman kahit walang 
nakasampang kaso. Kikitlin ang 
mga karapatan sa komunikasyon at 
lalong susupilin ang mga de- 
monstrasyon at ang kalayaan sa 
pamamahayag. Pwedeng kontrolin 
at kumpiskahin ang mga rekord 
at pondo sa bangko ng sinu- 
mang nais tugisin at 
paratangang terorista. La- fy 
hat nang ito ay gagawin sa "H 
ngalan ng pagsupil sa “te- NN 
rorismo”---na sa makitid na fa 
pananaw ng rehimen ay? 
pumapatungkol sa lahat at 
anumang paglaban ng ba- ‚y 


Taon XXXVIII Blg. 14 Hulyo 21, 2007 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligay- 
non, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga ar- 
tikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


yan. 

Dahil itinuturing ng rehimen na 
"terorista” ang mga pwersang 
progresibo, lalo nitong hinihikayat 
ang mga death squad nito na pag- 
ibayuhin ang mga pampulitikang 
pamamaslang at pagdukot. Lalong 
magiging walang pakundangan ang 
pagtortyur, panunupil at iba pang 
kalupitan sa mga progresibong 
pwersa at mamamayan. 

Walang ibang nararapat na tu- 
gon sa salot na batas na ito kundi 
ang malawakan at puspusang pag- 
kilos ng pinakamalaking bilang ng 
mamamayan laban sa HSA. Dapat 
magbigkis ang mga demokratikong 
organisasyong masa, mga progresi- 
bong partido, mga naging biktima 
ng terorismo ng reaksyunaryong 
estado, mga organisasyong nagta- 

taguyod ng mga kalayaang sibil 


Nilalaman 


Editoryal 
Paglaban sa HSA, lumalawak 
Mga panukalang ligal 
Pananalanta ng pasistang estado 
Mga lider ng Anakpawis, pinaslang 
Velasco, sinipa 
Ka Bel, pinalaya na 
Bigong pagdukot kay Roy Velez 
Isnayping at harasment sa Bicol 
Lider ng death squad, pinarusahan 
Sison, pinatanggal sa listahan ng mga 
“terorista” 
Nagsisinungaling ang rehimen sa datos 
ng disempleyo 9 
Vilma Espin--bayani ng Cuba 11 
Balita 12 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


at karapatang-tao, mga oposisyu- 
nista at lahat ng iba pang nagma- 
mahal sa kalayaan at demokrasya 
para labanan ang pasistang HSA. 

Susi sa pagpapakilos ng mala- 
wak na masa ng sambayanan ang 
pagpapaunawa sa kanila ng pasis- 
tang nilalaman ng HSA at ang mga 
dagdag na panganib at pahirap na 
idudulot nito sa kanila. Dapat ga- 
mitin ang lahat ng posibleng para- 
an ng pagpopropaganda, tulad ng 
parlamento sa lansangan, masmid- 
ya, internet at iba't ibang porum at 
abutin ang mamamayan sa mga pa- 
aralan, komunidad, pagawaan, 
upisina, gayundin ang mga korte at 
iba pang maaaring mapagdulugan 
para mailantad ang pasista at anti- 
mamamayang katangian at layunin 
ng HSA. 

Dapat ilunsad ang lahat ng po- 
sibleng paraan ng protesta upang 
maipamalas ang matinding galit at 
pagtutol ng malawak na mamama- 
yan sa pasistang batas na ito. Ang 
patraydor na pagpaslang ng rehi- 
meng Arroyo sa mga di armadong 
aktibista at sibilyan at ang pagku- 
kubli pa nito sa ilalim ng batas ng 

:HSA ay sukdulang karu- 

wagan. Tiyak na bahag- 
ð buntot na mapaaatras ang 
rehimen kung nahaharap na 
sa determinadong nagkakaisang la- 
kas ng sambayanan. 

Dapat hikayatin din ang mga 
pandaigdigang organisasyon at 
ahensya at ang mamamayan sa iba- 
yong dagat na ipahayag ang kani- 
lang pakikiisa sa pakikibaka ng ma- 
mamayang Pilipino laban sa HSA at 
kundenahin ang lahat ng uri ng pa- 
sistang panunupil. 

Magsisilbing madagundong na 
tugon sa HSA ang paglulunsad ng 
Bagong Hukbong Bayan ng mas 
malawakan at maiigting na takti- 
kal na opensiba para parusahan at 
tapusin na ang pamamayagpag at 
lumalalang pasismo ng rehimeng 
Arroyo at mga armadong galamay 
nito. ABI 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2007 


Lumalakas ang pagtutol sa HSA 


ps ang paglawak ng pagtutol sa Human Security Act. Nagpahayag 
ng pagkabahala nitong Hulyo 17 ang Human Rights Watch (HRW), isang 
grupong nagtataguyod sa karapatang-tao na nakabase sa New York, USA 
hinggil sa napakalawak na depinisyon ng batas sa terorismo at ang pagta- 
takda nito ng mabibigat na parusa kahit sa mga relatibong maliliit na pag- 


labag. 
Binatikos din nito ang pagpa- 
pahintulot ng HSA na madetine 
ang isang suspek nang walang sa- 
pat na proteksyon at pagpayag din 
na ipaubaya ang mga detenido sa 
mga bansang pangkaraniwan nang 
gumagamit ng tortyur basta't ma- 
kapagbigay lamang ng katiyakan 
umano ang gayong mga gubyerno 
na “tatratuhin nang patas” ang 
suspek. 
Nanawagan din sa CA 
rehimeng Arroyo nitong 
Hulyo 14 ang mga inde- 
pendyenteng tagamasid 
sa Joint Monitoring 
Committee na sumusu- 
baybay sa pagtalima ng 
NDF at Gubyerno ng Re- 
publika ng Pilipinas 
(GRP) sa Comprehensive N 
Agreement on Respect for 
Human Rights and Inter- 
national Humanitarian Law NI 
(CARHRIHL) na ipagpaliban 


ang implementasyon ng HSA para 
muli itong mapag-aralan at maa- 
myendahan o maibasura ng Kongre- 
so. Bukod sa taliwas ito sa Bill of 
Rights ng konstitusyon 1987 at sa 
International Covenant on Civil and 
Political Rights, hindi ito, anila, 
ang solusyon sa lokal na “insurhen- 
sya” na naka-ugat sa sosyo-ekono- 
miko at pampulitikang buhay ng 
mamamayan. Sinabi rin nila na ang 
HSA ay lalong makasasama sa nego- 
sasyong pangkapaya- 
A paan o magiging sanhi 
i pa nga ng pagtatapos 
y| nito. Ikinabahala rin 
t nila ang kaligtasan ng 
mga tauhan ng NDF sa 
JMC secretariat at iba 
) pang konsultant at re- 
source persons na bulne- 
rableng mabansagang 
komunista at mag- 
ing biktima ng 
pang-aatake tu- 


Mga panukalang hakbang 
laban sa pamamaslang 


gol ng karapatang-tao sa dalawang araw na pagpupulong na ipina- 


Lers ang mga progresibong organisasyon at mga tagapagtang- 


tawag ng Korte Suprema kaugnay ng mga pampulitikang pamamas- 


lang. Idinaos ang National Consultative Summit on Extrajudicial Killings 
and Enforced Disappearances sa pamumuno ni Chief Justice Reynato Pu- 
no sa Maynila noong Hulyo 16-17. Dito, hinarap ng mga aktibista at mga 
tagapagtanggol ng mga karapatang-tao ang mga kinatawan ng AFP, PNP, 
NBI, CHR at iba pang ahensya ng gubyerno sa mga pulong na pinanga- 
siwaan ng mga mahistrado ng Korte Suprema. 

Iginiit ng mga aktibista at kanilang mga tagasuporta ang pangan- 
gailangan para sa mas mabilis na pagharap sa dumaraming kaso ng mga 
pampulitikang pamamaslang. Hiniling nilang magkaroon ng mas mabibi- 
gat na hakbang laban sa mga pwersa ng rehimen na nagsasagawa nito. 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2007 


lad ng nangyari sa marami pang 
biktima ng esktrahusdisyal na pa- 
mamaslang. Ang mga tagamasid na 
nominado ng NDF ay sina Supreme 
Bishop Tomas Millamena ng Philip- 
pine Independent Church at Marie 
Enriquez ng Karapatan. Ang mga 
nominado naman ng GRP ay sina 
Mercedes Danenberg at Mary Aileen 
Bacalso. 

Umapela naman kay Arroyo ni- 
tong Hulyo 9 ang Catholic Bishops 
Conference of the Philippines 
(CBCP) at si Cardinal Gaudencio Ro- 
sales na repasuhin ang HSA. Ini- 
hayag ito sa isang pastoral letter 
matapos ang ika-95 na pangkalaha- 
tang pulong ng CBCP. 

Naghapag na ng panukalang ba- 
tas sa Senado si Sen. Ana Consuelo 
“Jamby” Madrigal para ibasura ang 
HSA, na aniya'y pinakamapanganib 
na batas na naipasa ng Kongreso. 

Sa Mababang Kapulungan, ipi- 
nanukala rin ni Rep. Satur Ocampo 
ng Bayan Muna ang pagbasura sa 
HSA na aniya'y dagdag na instru- 
mento ng panunupil sa kamay ng 
gubyernong Arroyo. 

Sa pinakahuling ulat, mayroon 
nang 28 grupo at indibidwal na 
nagsampa ng kaso sa Korte Supre- 
ma laban sa HSA. [AB] 


Naghapag naman ng ilang rekomen- 
dasyon ang mga mahistrado. 

Isa sa mga inihapag ng Korte 
Suprema na hakbang ang mungka- 
hing pagsasabatas ng espesyal na 
resolusyon na nakatuon sa pa- 
ngangalaga sa kapakanan at buhay 
ng sinumang nasa panganib na 
maging biktima ng ekstrahudisyal 
na pamamaslang o sapilitang pag- 
kawala. Ayon sa resolusyon, maaa- 
ring magsampa ng kaso ang sinu- 
mang nanganganib maging biktima 
upang humingi ng proteksyon sa 
korte. 

Tatlo ang mayor na rekomenda- 


sundan sa “Panukala...,” pahina 4 


3 


“Panukala...,” mula pahina 3 


syon ng pagpupulong: 

> Baguhin ang doktrina ng command 
responsibility upang maaari nang isakdal 
ang isang upisyal kung batay sa mga sirkun- 
stansyang umiiral nang maganap ang kaso 
ay alam niyang gumawa ng mga krimen sa 
digma ang kanyang mga pinamumunuan at 
wala siyang ginawa para pigilin o parusahan 
ang mga responsable sa gayong mga kri- 
men. Maaari na ring ilapat ang doktrina ng 
command responsibility maging sa mga 
sibilyang awtoridad na kontrolin ang mga 
pwersang militar. 

> Gawing bahagi ng mga alituntunin ng 
hukuman ang writ of amparo (salitang Es- 
panyol para sa "proteksyon") o kautusan ng 
korte para protektahan at ipatupad ang mga 
konstitusyunal na karapatan, laluna yaong 
nagsasaad na hindi dapat pagkaitan ng 
buhay ang sinuman nang walang karam- 
patang ligal na proseso. Bukod pa ito sa ka- 
rapatan laban sa di makatarungang deten- 
syon na pinoprotektahan ng writ of habeas 
COrpus. 

> Muling buhayin ang usapang pangka- 
payapaan sa pagitan ng NDF at Gubyerno ng 
Republika ng Pilipinas. 

Sumusunod ang iba pang mga reko- 
mendasyon at resolusyon na nabuo sa pag- 
pupulong: 

a) pagtiyak na may presensya ang Com- 
mission on Human Rights at PNP sa lahat ng 
mga imbestigasyon ng pamamaslang at pag- 
kawala: 

b) pagpapahintulot ng inspeksyon ng 
mga kampong militar at iba pang pampubli- 
ko at pribadong pasilidad bilang bahagi ng 
mga kautusan para sa writ of habeas corpus, 

k) paglipat ng lugar ng paglilitis kung 
mayroong aktwal o may nakikitang pag- 
panig laban sa biktima: 

d) pag-amyenda sa mga alituntunin pa- 
ra sa mga paunang imbestigasyon upang 
pabilisin ang proseso sa paglalabas ng mga 
mandamyento de aresto. 

Dagdag dito, nagpasa din ng resolu- 
syon na manawagan kay Gloria Arroyo na 
maglabas ng kautusan para sa lahat ng 
elemento ng estado na itigil na ang mga 
ekstrahudisyal na pamamaslang at sapili- 
tang pagkawala. [AB] 


4 


Sirs PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Mga lider ng Anakpawis, 
pinaslang 


alinaw na pagkutya sa pagpupulong na ipinatawag ng 
Mer: Suprema para harapin ang usapin ng mga ek- 

strahudisyal na pamamaslang ang magkasunod na pag- 
patay sa mga lider ng Anakpawis sa Tacloban City at Com- 
postela Valley. 

Hulyo 20. Pinaslang bandang alas-5:30 ng umaga sa 
pamilihang bayan ng Tacloban City si Rogelio Picoy, 50, da- 
ting myembro ng Anakpawis. Binaril siya nang malapitan ng 
isa sa apat na armadong lalaki. Tumagos ang bala sa kanyang 
katawan at tumama rin kay Teresita Tadepa, 70, isang tindera 
ng isda. Malisyosong pinalalabas ng pulisya na pinatay si Pi- 
coy ng kanyang mga dating kasamahan sa militanteng kilu- 
san. 

Hulyo 17. Pinatay ng mga berdugo ng rehimeng Arroyo si 
Charlie Solayao, 51, coordinator ng Anakpawis sa Tacloban 
City. Si Solayao ay pangalawang tagapangulo rin ng Kadamay 
at Katig-uban han Gudti nga Magtirinda sa syudad. Pinaslang 
siya bandang ala-1:30 ng madaling araw sa Barangay Naga- 
Naga habang naghihintay sila ng kanyang asawa ng sasakyan 
papuntang palengke para bumili ng isdang ilalako. Ayon sa 
mga saksi, tinigilan ang mag-asawa ng dalawang lalaking sa- 
kay ng isang motorsiklo. Bumaba ang isa sa motorsiklo at bi- 
naril nang dalawang beses si Solayao. Tatlong beses pa siyang 
binaril nang nakahandusay na siya sa kalsada. Nadala pa sa 
ospital si Solayao subalit namatay siya matapos ang 10 oras. 

Hulyo 15. Dinukot si Dominador Villagracia ng mga ele- 
mento ng 48th IB sa Barangay Dikapinisan, San Luis, Aurora 
Province, mga alas-6 ng umaga pagkatapos ng isang eng- 
kwentro sa pagitan ng BHB at mga tropa ng 48th IB. Inakusa- 
han siya ng militar na tagasuporta ng Bagong Hukbong Ba- 
yan (BHB). 

Hulyo 7. Pinatay si Alfonso Capiales, 72, habang kapiling 
ang kanyang pamilya sa loob ng kanyang bahay sa Purok 12, 
Barangay Magsaysay, Nabunturan, Compostela Valley. Si Capi- 
ales ay nagsilbing tagapangulo ng Magsaysay Farmers Associ- 
ation, upisyal ng Nagkahiusang Mag-uuma sa Nabunturan at 
municipal coodinator ng Anakpawis. Bilang pag-abswelto sa 
AFP ay inilabas naman ng pulisya ang bulaang pahayag na 
isang impormer ng militar si Capiales na pinaslang umano ng 
mga Pulang mandirigma. 

Tatlong araw bago pinatay si Capiales ay ipinatawag siya 
ng militar dahil inaakusahan siyang kasapi ng BHB. 

Hulyo 5. Dinukot sina Dagane Butug, 26, organisador ng 


sundan sa “Lider...,” pahina 5 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2007 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Imbestigador ng DOJ sa kasong 
Burgos, sinipa ng Malacafang 


inanggal ng Department of Justice (DOJ) si Senior State Prosecutor 
Emmanuel Velasco bilang pinuno ng isinasagawang imbestigasyon ng 
DOJ sa kaso ng pagdukot sa aktibistang si Jonas Joseph “JJ” Burgos. Ang 
hakbanging ito ay isinagawa ni Sec. Raul Gonzalez ilang araw matapos 
ibunyag ni Velasco na kabilang sa mga suspek na dumukot kay Burgos ay 
mga tauhan ng Intelligence Service of the AFP (ISAFP) at 56th IB ng 


Philippine Army. 

Nitong Hulyo 9, tahasang pi- 
nangalanan ni Velasco ang mga 
suspek na sina T/Sgt. Jason Roxas 
at M/Sgt. Aaron Arroyo ng Philip- 
pine Army at si Cpl. Maria Joana 
Francisco ng Philippine Air Force, 
na pawang nakatalaga sa Military 
Intelligence Group 15 (MIG-15) ng 
ISAFP: si 1Lt. Jaime Mendaro ng 
56th IB, at si Lt. Col. Noel Cle- 
ment, dating kumander ng 56th IB 
at ngayo'y nasa Escort and Securi- 
ty Battalion ng Philippine Army sa 
Fort Bonifacio. 

Inatasan ni Velasco ang Natio- 
nal Bureau of Investigation (NBI) 
na ipatawag ang mga sundalo para 
imbestigahan. Isa pang kilala la- 
mang sa tawag na Tango Lima ng 
MIG-15 ang ipinatatawag din ni 


“Lider...,” mula pahina 4 


Kilusang Magbubukid ng Pilipinas 
(KMP) at Narciso Antigulas, 24, ka- 
sapi ng Pinag-isang Samahan ng 
mga Tsuper at Opereytor Nationwide 
(PISTON) sa Barangay Anomar, Suri- 
gao City. Ayon sa mga saksi, sakay 
ang dalawa ng motorsiklo nang big- 
la silang banggain ng isang kulay 
berdeng pik-ap. Daglian silang kinu- 
ha ng mga armadong lalaki. 

Mayo 12. Tinortyur ng mga ele- 
mento ng 69th IB si Ricardo Guiao, 
41, dating tagapangulo ng Central 
Luzon Aeta Association at pangulo 
ng Indigenous People's Consulta- 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2007 


Velasco. 
Tinukoy ng isang 
impormanteng nasa 


pangangalaga ng wit- 
ness protection pro- 
gram ng DoJ ang 
mga elementong 
ito ng militar. 

Pinaiim- 
bestigahan 
din ni Velasco 
ang dalawa t 
pang sasak- 
yang ginamit sa pagdukot--isang 
pulang Mitsubishi Lancer na may 
plakang WAM-155 at isang maroon 
na Toyota Altis, na may plakang 
XBC-881 na lumalabas na nakatala- 
ga sa upisina ni Lt. Gen. Romeo To- 
lentino, dating hepe ng Northern 


tive Body. Ipinatawag siya sa him- 
pilan ng 69th IB sa Barangay Pla- 
nas, Porac, Pampanga at nang nasa 
loob na siya ay saka sinabi sa ka- 
nya na arestado siya dahil kasapi 
umano siya ng BHB. Pinagsusuntok 
siya at ilang oras na ginamitan ng 
water cure. Tatlong beses din si- 
yang tinutukan ng baril sa ulo ka- 
sabay ng pagpipilit na aminin niya 
ang mga paratang sa kanya. Binan- 
taan din siyang isasalang sa “firing 
squad” at ipinakita na rin sa kanya 
ang kanyang paglilibingan. 

Dahil marami ang nakakaalam 
sa pagpapatawag sa kanya ng 69th 
IB, napilitan ang militar na paka- 


na 


Luzon Command at ngayo'y hepe 
na ng Philippine Army. 

Pilit namang nagmamalinis si 
Tolentino sa kabila ng gayong ulat. 
Para makalusot siya at maibintang 
ang pagkawala ni Burgos sa rebo- 
lusyonaryong kilusan, iginiit niya 
na myembro ng BHB ang biktima 
at nagpahiwatig na mga Pulang 
mandirigma rin ang dumukot kay 
Burgos. 

Isang araw mata- 
pos tukuyin at ipata- 
wag ni Velasco ang 
mga suspek, pinupog 
siya ng mga pagba- 
banta. Hinihinalang 
nagmula ang mga banta sa 
mga elemento ng ISAFP. Na- 


U katanggap si Velasco ng mga 


mensaheng text tulad ng: “Hayop 
ka Velasco, hindi mo kaya si Empe- 
ror. Ihahabol ka namin kay Jonas. 
Bilang na oras mo, magtago ka 
na.” Pinaniniwalaang ang “Empe- 
ror” ay si Brig. Gen. Delfin Bangit, 
hepe ng ISAFP. 

Todo-tanggi si Bangit na may 
kinalaman siya sa pagdukot. Di pa 
man tapos ang imbestigasyon, 
inabswelto na rin siya ng Malaca- 
hang. [AB 


walan siya kinabukasan. Pero bago 
siya pauwiin ay sapilitan siyang 
pinapirma ng dokumentong nagsa- 
saad na kasapi siya ng BHB at bo- 
luntaryong sumusuko. 

Mayo 3. Dalawang Moro ang 
brutal na tinortyur ng mga elemen- 
to ng 6th ID matapos sila akusa- 
hang sangkot sa serye ng mga pam- 
bobomba sa Mindanao. Inaresto ng 
mga sundalo sina Thos Ulimpain at 
Nasser Mendo sa Malingaw, Midsa- 
yap, North Cotabato at iligal na idi- 
netine sa hedkwarters ng AFP sa Co- 
tabato City. Hindi pinakain ng mga 
sundalo ang mga biktima habang 
iniinteroga nila ang mga ito. ABI 


5 


Szala PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 
Ka Bel, pinalaya na 


bi ng Hulyo 11 matapos tuluyang ibasura ng Korte Suprema ang ka- 


Pin! na si Rep. Crispin “Ka Bel” Beltran ng Anakpawis noong ga- 


song rebelyong isinampa laban sa kanya at sa mahigit 40 pang iba 
kabilang ang mga progresibong mambabatas kabilang sa “Batasan 6.” 


Pinahintulutan din siya ng mga 
tagapamahala ng Philippine Heart 
Center (PHC) sa Quezon City na ma- 
kalabas kahit may natitira pa si- 
yang utang sa ospital na 
P140,000. Umabot sa P1,062,340 
ang utang ni Beltran sa ospital mu- 
la nang mabimbin siya rito noong 
Abril 2006 dahil sa alta-presyon at 
iba pang sakit. Nagtulung-tulong 
sa pagbayad ng mga utang niya 
ang mga kaibigan at kakilala, mga 
kapwa mambabatas at mga simpa- 
tisador ng demokratikong kilusan 
at kalayaang sibil. Taimtim niyang 
pinasalamatan ang lahat ng mga 
tumulong sa kanyang paglaya. 

Maghahain si Beltran ng kon- 


tra-demanda at hihingi ng danyos- 
perwisyos sa gubyernong Arroyo 
dahil sa walang batayang pagpapa- 
kulong sa kanya. 

Agad namang sumama sa agos 
ng kilusang protesta 
ang bagong layang 
mambabatas. Luma- 
hok siya sa rali no- 
ong Hulyo 13 na pi- 
namunuan ng Ba- |! 
gong Alyansang Ma- 
kabayan laban sa Human 


Security Act of 2007 
(HSA). 


Masayang sinalu- 
bong si Ka Bel ng 
3,000 raliyista sa Plaza Miranda. 


Sa kanyang pananalita, mariin ni- 
yang tinuligsa ang lubhang mapa- 
niil na HSA. Ipinabatid niya sa ra- 
li na isa sa mga una niyang aasika- 
suhin pagbukas ng ika-14 Kongre- 
so ay ang pagsasampa ng HB No. 
1093, na naglalayong ibasura ang 
HSA. [AB] 


Ang bigong pagdukot kay Roy Velez 


Ang sumusunod ay salaysay kung papaano nakaalpas sa tangkang pag- 
dukot sa kanya ang lider-manggagawang si Roy Velez. Inilalathala ito para 
mahalawan ng aral ng mga tinatarget na lider, myembro at tagasuporta ng 
mga militanteng organisasyon. Susi sa pagligtas ni Velez di lamang ang 
kanyang pagkaalerto, mabilis at mapagpasyang pagkilos kundi ang 
malawak at malalim na lambat ng suporta niya sa masa sa komunidad. 


oong Mayo 20, tinangkang 
Nee ng militar si Roy 
Velez, pangkalahatang kali- 
him ng Kilusang Mayo Uno sa Na- 
tional Capital Region (KMU-NCR). 
Malapit nang mag-alas-9:00 ng 
umaga, habang naglalakad papunta 
sa isang tindahang malapit sa kani- 
lang tahanan sa Barangay CAA-BF 
International, Las Piñas City, may 
nagtanong sa asawa ni Velez na 
dalawang lalaki ng “Saan ba ang 
bahay dito ni Roy Velez?” Sinagot 
ang mga ito ni Ginang Velez na 
hindi niya alam. Nakita rin ni Gng. 


6 


Velez ang dalawa pang motorsik- 
long nakaistambay sa may tinda- 
han. Kaagad siyang bumalik sa 
kanilang bahay. 

Nang masabihan, agad na nag- 
pasuri ng erya si Velez sa kanyang 
mga kaibigan para malaman ang 
sitwasyon at ligtas na makaalis sa 
lugar. Sa pagsusuri, nakitang tat- 
long motorsiklong may tig- 
dadalawang sakay ang umiikot sa 
lugar. Sa ganitong kalagayan, lu- 
mabas si Velez sa likurang bahagi 
ng kanilang bahay. Dumaan siya sa 
bubungan ng kanyang kapitbahay 


at bumaba sa isang puno ng santol. 
Sa nilipatang lugar, kaagad na 
dumating ang mga kaibigan ni 
Velez sa barangay para makatulong 
sa pagtiyak sa kanyang seguridad. 
Mayroon ding tumatawag sa mas- 
midya para kagyat na maisiwalat sa 
publiko ang tangkang pagdukot. 
Samantala, kahit nakalipat na 
ng lugar, hindi pa rin nakalayo 
agad si Velez dahil may isang 
nagtitinda ng ice cream na 
pinaniniwalaang ahente ng militar. 
Bukod sa mga taong lulan ng 
motorsiklo at sa manininda ng ice 
cream, may apat pang taong sakay 
ng isang L300 van na nakaabang 
malapit sa bahay ni Velez at tatlo 
pang taong nasa isang sasakyang 


sundan sa “Velez...,” pahina 7 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2007 


“Velez...,” mula pahina 6 


Revo. May apat na iba pang tumayong 
lookout. 

Nilibang muna ng mga lokal na 
taong tumutulong kay Velez ang nagpa- 
panggap na manininda ng ice cream. At 
saka nakaalis si Velez at nakapunta sa 
ibang lugar. 

Nakasunod pa sa pinaglipatang lu- 
gar ang nagpapanggap na manininda ng 
ice cream. Kinunan siya ng litrato ng 
mga kasamahan ni Velez, kaya napaa- 
tras nila ito. 

Kaagad namang dumating sa 
pinaglipatang lugar ni Velez ang ilang 
taga-midya, na kagyat na nag-interbyu 
kay Velez at nagbrodkas ng mga 
pangyayari. ABI 


Isnayping 
at harasment 
laban sa 9th IB 


pat ang namatay at apat ang na- 

sugatan sa mga tropa ng 9th IB sa 
inilunsad na mga maliitang aksyong 
militar ng mga Pulang mandirigma ng 
Jose Rapsing Command ng Bagong Huk- 
bong Bayan (BHB) sa Masbate nitong 
Hulyo 7-15. Dalawa sa mga namatay na 
sundalo ay mga upisyal ng 9th IB. 

Namatay ang isang sundalo ng Spe- 
cial Operations Team (SOT) sa Barangay 
San Jose, Uson, Mabaste noong Hulyo 
7, bandang alas-3 ng hapon nang 
tamaan ito ng isnayper ng BHB. 
Nagsasagawa noon ng anti-komu- 
nistang pulung-pulong ang platun ng 
SOT sa naturang baryo. 

Noong Hulyo 13, muling inisnayp 
ang 9th IB sa Barangay San Antonio, 
bayan ng Milagros. Dalawang sundalo 
ang nasugatan. Dakong alas-7 ng gabi, 
hinaras uli ang mga sundalo na ikina- 
matay ng dalawa at ikinasugat din ng 
dalawang tropa. 

Hulyo 15, muling hinaras ng BHB 
ang 9th IB sa Barangay Cagay, Mabaste 
at namatay ang isa pang sundalo. ABI 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2007 


Lider ng mga death squad 
sa Bicol, pinarusahan 


sa ang Bicol sa may pinakamaraming kaso ng ekstrahudisyal 
IE pamamaslang sa bansa. Mula nang maupo si Gloria Arroyo 

sa poder noong 2001, umabot na sa 142 ang pinapaslang ng 
mga death squad sa rehiyon. Anim na rin ang naging kaso ng 
pagdukot. Habang nagbubulag-bulagan ang pulisya sa pagtugis 
sa mga salarin, taimtim namang ipinatutupad ng rebolusyona- 
ryong kilusan sa Bicol ang tungkulin nitong gawaran ng hustisya 
ang mga pasistang kriminal. Ang sumusunod ay halaw sa isang 
artikulo sa Silyab, ang panrehiyong pahayagang masa sa Bicol. 

Pinarusahan noong Nobyembre 27, 2006 si Capt. Patrick Ba- 
esa, 34, ng Philippine Army. Si Captain Baesa ay intelligence of- 
ficer ng 901st IBde na nakabase sa Villa Hermosa, Daraga, Al- 
bay. Siya ang pangunahing tagapangasiwa ng mga death squad 
na hawak ng brigada. 

Si Captain Baesa ang pangunahing nagdisenyo ng malagan- 
ap at brutal na pamamaslang ng mga death squad ng militar sa 
mga lider-masa at aktibista sa prubinsya ng Sorsogon. Sa bayan 
ng Irosin bumase ang kanyang pangunahing pinangasiwaang 
death squad. 

Ilan sa mga biktima ng brutal na pamamaslang ng death 
squad sa prubinsya ay sina Max Frivaldo, Ding Uy, Brgy. Capt. 
Neal Futalan at Rei Mon Guran. Si Frivaldo ay municipal coordi- 
nator ng Bayan Muna (BM) sa Irosin na pinaslang noong Enero 
2006. Si Uy ay coordinator ng BM sa Sorsogon City na pinaslang 
noong Nobyembre 2005. Si Guran ay panrehiyong tagapagsali- 
ta ng League of Filipino Students sa Bicol na pinaslang noong 
Hulyo 2006. At si Futalan ay myembro ng BM na pinaslang no- 
ong Mayo 2005. 

Nagtapos si Captain Baesa sa Philippine Military Academy 
noong 1997. Bago maitalaga sa Bicol, dati siyang nakadestino 
sa Mindanao. Nalipat siya sa Eastern Visayas at naging tauhan 
ni Gen. Jovito Palparan. Nang malipat si General Palparan sa 
Central Luzon, nalipat naman si Captain Baesa sa Bicol. 

Piniling basehan ni Captain Baesa at ng kanyang death 
squad ang Irosin dahil dito isinilang si Baesa. Marami siyang 
kamag-anak at kakilala rito, at kabisado niya ang lugar. 

Sa kabila nito ay nakuha pa rin ng BHB ang padron ng ka- 
nyang mga kilos at natunton ang kanyang mga tinitigilan. Ilang 
buwang matiyagang inipon ng mga operatiba ng BHB ang mga 
kinakailangang datos upang maisagawa ang pagparusa kay Cap- 
tain Baesa. Nasilip na malaking kahinaan sa seguridad ng upi- 
syal-militar ang pagkahilig nito sa sabong. Ito ang sinamantala 
ng mga Pulang hukbo. Pinarusahan siya habang siya'y nagsasa- 
bong. 

Isang malaking tagumpay para sa hukbong bayan ang pag- 
paparusa sa berdugong si Captain Baesa. Nabigyan ng hustisya 
ang mga biktima ng kanyang death squad. ABI 


7 


Jose Ma. Sison, 


ipinatanggal sa listahan 
ng mga “terorista” 


ang pagtatanggal kay Prof. Jose Maria Sison sa listahan ng mga per- 


Tano: ng European Court of First Instance (ECFI) nitong Hulyo 11 


sonalidad at organisasyon na itinuturing ng konseho ng European 


Union (EU) na “terorista.” 


Sa partikular, pinawawalambisa 
ng korte ang desisyon ng konseho 
ng EU noong Mayo 29, 2006 at 
Mayo 29, 2005 na nagpapataw ng 
mga "mapanggipit na hakbang" la- 
ban kay Professor Sison dahil sa 
pagkakabilang niya sa talaan ng 
mga "terorista." 

Ayon sa ECFI, hindi dumaan sa 
wastong hudisyal na proseso ang 
pagkakatala kay Professor Sison. Sa 
partikular, nilabag ng EU ang kara- 
patan ni Professor Sison na ipag- 
tanggol ang sarili at magkaroon ng 
epektibong proteksyon sa husgado. 
Wala siyang pagkakataong humarap 
sa anumang korte. Tumanggi rin 
ang EU na ipakita sa kanya at ka- 
nyang mga abugado ang mga doku- 
mentong ginamit na batayan para 
husgahan siya. Hindi ipinatawag si 
Professor Sison sa isang : 
imbestigasyong kri- Ear 
minal ng anumang | il 
awtorisadong hus-\ |: 
gado o sa anu- | qo 
mang pagdinig sa NN 
korte hinggil sa sina- 
sabing tero- 


ristang ga- > =- 
wain sa loob NOD 


at labas ng iN 


PA 


sama kay Profes- 
sor Sison sa tala- >+ 
an nito ng mga “te- kp 
rorista,” niyurakan din 4.” 
ng EU ang karapatan kan 


SN 


niya na mapaliwanagan sa “2 


Ng 
EU. Sa. 2t NO 2 
kara-kara- m--AX. O. 
kang pagsa” N A 


8 


ganitong hakbangin. 

Inatasan din ng ECFI ang kon- 
seho ng EU na bayaran ang lahat 
ng gastos ni Professor Sison at ng 
negotiating panel ng National De- 
mocratic Front of the Philippines 
na sumuporta sa kanyang kaso. 
Bagamat tinanggihan ng ECFI ang 
hiling ni Sison na ibalik ang mga 
benepisyong pinansyal na ipinag- 
kait sa kanya ng gubyernong 
Dutch, binanggit nito na maaaring 
maghapag si Sison ng kaso para 
bawiin ang kanyang mga benepisyo 
sa mga korte ng The Netherlands o 
di kaya sa EU mismo. 

Matatandaang unang itinala ng 
EU bilang dayuhang terorista si 
Professor Sison, ang PKP at BHB 
noong Oktubre 28, 
f 2002. Ibinimbin 

kaakibat nito ang 
.deposito sa 
bangko at iba 
pang pag-aari 

ng mag-asawang 
Sison bilang hak- 
bangin laban sa 


kani- 
“la 
” Dag- 
dag pa, 
f inihinto ang 
£ mga tinatang- 
N 3” gap na benepisyo 
i LE (pensyon, alawans 
(7 pangkalusugan, pabahay 


7” at iba pa) ni Professor Si- 


o son bilang isang refugee ng 


Dutch Welfare and Refugee 
Agencies (DWRA) mula Setyembre 


10 ng taon ding iyon, kasabay ng 
pagpapaalis sa kanyang tinitirhang 
bahay na kaloob ng lokal na aw- 
toridad. 

"Nagagalak ako sa naging desi- 
syon ng korte, lalupa't hindi ko 
inaasahang magiging paborable ito 
sa akin,” ayon kay Professor Sison 
sa isang pahayag. Pinasalamatan 
din niya ang lahat ng tumulong sa 
kanya. 

Ilang araw bago ibinababa ng 
ECFI ang desisyong ito, muling isi- 
nama ng EU ang pangalan ni Pro- 
fessor Sison sa listahan ng mga 
“terorista” para sa taong 2007. 
Taun-taon, nirerepaso at muling 
inilalabas ng EU ang naturang lis- 
tahan. 

Tinutulan ito ni Sison at ng 
kanyang mga abugado at tagasu- 
porta dahil, anila, walang nagbago 
sa proseso at mga batayan ng 
kanyang pagkakatala sa listahan 
para sa 2007. Dapat aniyang gala- 
ngin ng EU ang desisyon ng ECFI at 
kagyat siyang tanggalin sa natu- 
rang listahan. 

Tinuglisa din ni Sison ang pag- 
balewala ng embahada ng The 
Netherlands at ng gubyerno ng 
Pilipinas sa desisyon ng ECFI. 
Aniya, bagamat hindi saklaw ng 
desisyon ng ECFI ang kanyang 
pagkakatala sa listahang 2007, di- 
rekta ang kaugnayan nito dahil 
patuloy na nilabag ng EU ang 
kanyang karapatan na ipagtanggol 
ang sarili at humarap sa isang 
korte upang sagutin ang mga 
paratang laban sa kanya. 

Iginigiit din ni Sison na ang 
mga kasong rebelyon na isinampa 
laban sa kanya ng gubyerno ng Pi- 
lipinas at pagparatang sa kanya ng 
ministro ng EU bilang terorista ay 
walang malinaw na batayan sa 
pambansa at pangdaigdigang mga 
hukuman. Kinundena rin niya ang 
pagsisikap ng militar ng Pilipinas 
na idawit ang kanyang pangalan 
tuwing may kaguluhang nagaganap 
sa bansa. ABI 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2007 


Nagsisinungaling 


ang rehimeng Arroyo sa datos 


ng disempleyo 


pleyo sa Pilipinas. Ayon sa mga upisyal nito, nakalikha ng limang milyong traba- 

ho nitong nakaraang anim na taon (o 833,000 bagong trabaho kada taon). Sa pi- 
nakahuling datos na inilabas ng National Statistics Office, sinasabing bumaba ang 
tantos ng disempleyo tungong 7.4% (nitong Abril 2007) matapos lumikha umano ang 
ekonomya ng bagong trabaho para sa mahigit 1.2 milyong manggagawa. 


[peere ng rehimeng Arroyo na patuloy na lumiliit ang tantos ng disem- 


Sa harap ng patuloy na lumalalang krisis sa ekono- 
mya, kawalan ng tunay na industriyalisasyon at tunay 
na reporma sa lupa, ang mga datos na ito ay kaduda- 
duda. Nagtatanong ang masang anakpawis: nasaan 
ang sinasabing bagong trabaho? 

Ang totoo, pilit na pinagtatakpan ng rehimeng Ar- 
royo ang napakalalang problema ng disempleyo sa pa- 
mamagitan ng iba't ibang paraan ng manipulasyon sa 
estadistika. Kung tutuusin, mahigit kalahati ng pwer- 
sang paggawa sa bansa ang wala o lubhang kulang 
ang trabaho. Dapat mapabulaanan ang mga kasinu- 
ngalingan at panlilinlang ng rehimen, kabilang na ang 
mga pagdudoktor ng mga upisyal na estadistika at 
pagtatakip nito sa katotohanan. 

Di mapagtakpan ang lala ng disempleyo. Ang 
manipulasyon sa estadistika ukol sa disempleyo ay da- 
ti nang ginagawa sa pamamagitan ng iba't ibang pa- 
raan kung saan pinalalabas na di kabilang sa pwersa 
ng paggawa o kaya “may trabaho” ang nakararaming 
walang trabaho. Sa pamamagitan ng mga manipula- 
syong ito, pilit na pinagtatakpan ang aktwal na laki 
ng bilang ng walang hanapbuhay. Ginawa ng rehimeng 
Arroyo ang pinakamalaking pagduduktor sa estadisti- 
ka noong 2005. (Tingnan ang kalakip na artikulo.) 

Bago ito, sa upisyal na estadistika, umaabot ang 
tantos ng disempleyo sa 11-14% noong 2001-2004. 
Mula sa 3.6 milyon (11.4% noong 2001) ay umabot 
ito sa 5 milyon (13.7%) noong Abril 2004. Biglang 
“lumiit” ang tantos ng disempleyo tungong 8.2% pag- 
sapit ng Abril 2006 at 7.4% nitong nagdaang Abril. 
Subalit kung hihimayin ang mga pinagbatayang datos, 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2007 


makikita na hindi nalulutas at 
lalo pang lumalala ang prob- 
lema ng disempleyo. 

Sa pinakahuling sarbey ng 
NSO, lumalabas na sa kabuu- 
ang 33.7 milyong “may traba- 
ho,” umaabot lamang sa 
51.7% ang sahuran o sweldu- | 
han (karamihan pa sa mga ito ay mga manggagawang 
nasa ilalim ng kaayusang kaswal, kontraktwal, apren- 
tis at katulad nito). 

Ang halos kalahating natitira ay nasa ilalim ng ka- 
tegoryang “nag-eempleyo sa sarili” (36%) at “di-ba- 
yad na nagtatrabaho para sa pamilya” (14.596). Kabi- 
lang sa mga ito ang mahigit 10 milyon naglalako sa 
lansangan na kakarampot ang kinikita sa maghapong 
pagkayod, pati na mga nagbabantay sa tindahan at 
nagtatrabaho sa sariling lupa. Samakatwid, halos ka- 
lahati (45.5%) sa itinuturing na “may trabaho” ang sa 
katunaya'y mga walang sapat na hanapbuhay na pilit 
lamang na kumikita sa iba't ibang paraan. 

Dahil sa pagkaatrasado ng ekonomya, ang mga 
umiiral na trabaho sa bansa ay pawang mababa ang 
produktibidad, kadalasa'y panandalian at napakaliit 
ang kita. Ayon sa NSO, umaabot lamang sa 15.5% ng 
empleyo ang nasa sektor ng industriya, samantalang 
ang higit na nakararami ay nasa sektor ng serbisyo at 
komersyo (49.3%) at agrikultura 35.2%). Kalakhan 
pa ng ibinibilang sa “sektor ng industriya” ay nasa 
tipong-talyer na gawaing manwal: kalakhan ng nasa 
“sektor ng serbisyo at komersyo” ay naglalako sa 


9 


lansangan, may maliliit na tinda- 
han at pwesto sa palengke at gu- 
magampan ng mga manwal at ma- 
babang klase ng serbisyo: at ka- 
lakhan ng nasa “sektor ng agrikul- 
tura” ay nagtatrabaho bilang 
manggagawang bukid at manwal 
na nagsasaka sa mga inuupahan o 
iba pang maliitang parsela ng lu- 
pa. 

Ang ipinagmamalaki ni Arro- 
yo na mga “bagong trabaho.” Pi- 
nalalabas lamang ni Arroyo na tra- 
baho ang katunaya'y mga despera- 
dong pagsisikap ng masang anak- 
pawis na kumita at magkaroon ng 
pantawid-gutom. 

Noong 2006, halimbawa, dala- 
wa sa bawat tatlong “bagong tra- 
baho” ay nasa kategoryang di swel- 
duhang manggagawa sa pamilya 
(525,000) at katulong (148,000). 
Samantala, nagtanggal ng 105,000 
pusisyon/trabaho ang sektor ng 
manupaktura. 

Mahigit kalahati, o 681,000 ng 
bagong trabaho noong taong iyon 
ay nasa sektor ng agrikultura. Ngu- 
nit karamihan sa mga nagkaroon 
ng “bagong trabaho” ay mga mang- 
gagawang tinanggal sa trabaho o 
nabigong makakuha ng trabaho sa 
Metro Manila (kung saan 12.5% 
ang tantos ng disempleyo) at iba 
pang lunsod na napilitang bumalik 
sa kani-kanilang baryo upang kahit 
papaano'y makapagtrabaho bilang 
mga manggagawang bukid. 

Malubhang kakulangan ng 
trabaho. Upang pagtakpan ang tu- 
nay na lumalalang tantos ng di- 
sempleyo, ipinaiilalim ng rehimen 
sa kategoryang “kulang sa trabaho” 
ang malaking bilang ng katunaya'y 
walang trabaho. 

Nitong nakaraang tatlong taon 
(2005-2007), labis ang paglaki ng 
bilang na ito. Sa mismong upisyal 
na estadistika ng gubyerno, mula 
15-17% noong 2001 hanggang 
Enero 2005, ang tantos ng kakula- 
ngan ng trabaho ay tumalon sa 
26.1% noong Abril 2005 at mula 


10 


noon ay hindi na bumaba sa 20%. 

Kung susuriin, umaabot sa 
78.4% ng ikinakategoryang “ku- 
lang sa trabaho” ang katunaya'y 
walang trabaho (sa salita ng gu- 
byerno ay “malinaw na kulang sa 
trabaho”). Kabilang dito ang pito 
sa bawat siyam na mga manggaga- 
wang bukid na sinasabing “kulang 
sa trabaho” pero sa aktwal ay wa- 
lang hanapbuhay. 

Magpapatuloy ang paglala ng 
disempleyo. Ayon sa mga pag-aa- 
ral ng komite sa ekonomya ng Se- 
nado noong 2004, mangangalla- 
ngan ng mahigit 1.6 milyong ba- 
gong trabaho taun-taon o 10 mil- 
yong trabaho hanggang 2010 up- 
ang magkaroon ng makahulugang 
pagbaba ang tantos ng disempleyo 
at kakulangan sa trabaho. Nagba- 


bala ang komite na aabot sa 16.2% 
ang tantos ng disempleyo sa 2010 
kung hindi makalilikha ng 1.6 mil- 
yong bagong trabaho taun-taon. 
Malayong mangyari ito sa ilalim ng 
rehimeng Arroyo laluna't sunud-su- 
nuran ito sa imperyalistang pata- 
karan ng “globalisasyon” na tuluy- 
tuloy na sumisira sa pambansang 
ekonomya. 

Sinasalamin ng tunay na tantos 
ng disempleyo ang lalim at tindi 
ng kinasasadlakang krisis ng eko- 
nomya at kabuhayan ng bansa. De- 
ka-dekada nang walang sapat na 
hanapbuhay para sa mga masang 
anakpawis dahil sa pandarambong 
ng mga imperyalista at mga kaku- 
tsaba nilang malalaking kumpra- 
dor, burukratang kapitalista at pa- 
nginoong maylupa. ABI 


Kasaysayan ng panlilinlang 


alaon nang pinaliliit ng reaksyunaryong gubyerno ang upisyal na 
mga estadistika sa disempleyo sa iba't ibang paraan. Kabilang sa 
mga dati nang paraan ng pagpapaliit ng bilang ng disempleyo at pag- 
papalaki naman ng bilang naman ng diumano'y “may trabaho” ang 


sumusunod: 


1) Humigit-kumulang 35% ng populasyong maaaring makapagtra- 


baho (15 taong gulang pataas), na kinabibilangan pangunahin na ng 
mga “buong-panahong maybahay” at mga nag-aaral, ay hindi isinasa- 
ma sa bilang ng pwersa sa paggawa. Malaking mayorya ng mga nagha- 
hanap ng trabaho ay mga kabataan at mga “buong-panahong mayba- 
hay.” 

2) Itinuturing ding may trabaho ang malaking bilang ng mali- 
liit na petiburgis at malaproletaryadong “nag-eempleyo sa sarili” 
(own-account worker), tulad ng mga may maliliit na tindahan o nag- 
titinda sa palengke: mga naglalako ng pagkain, dyaryo o serbisyo sa 
mga lansangan: mga namumulot at nagbebenta ng basura, mga 
“barker” ng mga pamasaherong dyipni at megataxi: mga naglilinis 
ng mga sasakyan sa paradahan, at iba pang pana-panahong may 
maliliit at di regular na mga trabaho (oddjobber). Kalakhan ng mga 
ito ay mga magsasaka. 

3) Ibinibilang din sa mga “may trabaho” yaong nagtatrabaho sa 
mga empresa, tindahan o sakahan ng kani-kanilang mga pamilya na 
walang sahod o napakaliit ng sahod. 

4) Gayundin, ibinibilang sa mga “may trabaho” ang napakaram- 
ing mga “bahagyang-panahong nagtatrabaho”--kahit nakapagtraba- 
ho lamang nang isang oras sa panahong nasaklaw sila ng sensus. Mga 


sundan sa “Kasaysayan...,” pahina 11 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2007 


SA IBAYONG DAGAT FF 


Vilma Espin--bayani 
ng rebolusyong Cubano 


agpupugay ang rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas kay Kasa- 
Nes Vilma Espín, isang magiting at katangi-tanging upisyal ng 

Cuba na namatay noong Hunyo 8, 2007 sa edad na 77. Kagawad si- 
ya ng Komite Sentral at Politburo ng Communist Party of Cuba. Myembro 
rin siya ng Konseho ng Estado at presidente ng mga komisyon hinggil sa 
kababaihan at kabataan. Si Vilma Espín ay asawa ng bise-presidente ng 
Cuba na si Raul Castro. Siya ang nagsilbing “Unang Ginang” ng Cuba pag- 


kamatay ng kaisang-dibdib ni Fidel Castro. 


Nagmula sa angkang 
mayaman sa Santiago de 
Cuba si Vilma. Isa siya 
sa mga unang baba- 
eng Cuban na nagta- 
pos sa kursong che- 
mical-industrial engi- 
neering. Katatapos la- 
mang niya ng kursong 
ito sa bantog na Mas- 
sachusetts Institute of 
Technology sa US 
nang sumama si- 
ya sa pagha- 
handa sa 
pagbabalik 
ng mga na- 
distyerong 
rebolusyo- 4 fi 
naryong Cu- 
bano mula Mexico 


“Kasaysayan...,” mula pahina 10 


42°% ito sa kabuuang bilang ng 
mga “may trabaho,” ayon sa na- 
banggit na sarbey. Sa bilang na ito, 
mahigit 2/3 ay mga magsasaka. 

5) Iba pa sa “bahagyang-pana- 
hong nagtatrabaho” ang nasa ilalim 
ng kategoryang “kulang sa traba- 
ho”- mga may trabaho buong-pa- 
nahon man o bahagyang-panahon, 
pero nangangailangan pa ng karag- 
dagang trabaho. Sa upisyal na esta- 
distika, batay pa rin sa nasabing 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2007 


lulan ng barkong “Granma”. 


Umanib siya sa mga rebo- 
lusyonaryong gerilya sa 
UNA Frank Pais Front na pina- 
mumunuan noon ni Raul 
Castro. Dito'y ipinamalas 
niya ang kanyang kakaya- 
han bilang babaeng ku- 
#f mander. Itinalaga rin siya 

bilang pamprubinsyang ka- 

Bb. gawad ng rebolusyona- 
ryong hukbo ng 
Cuba. Bilang 


: LA ÆN kagawad ay 
binigyan niya 


HA 5 
ng mas maha- 
sk F ~ lagang papel 
Cr) 4 ang kababaihan 
Bra sa rebolusyon. No- 
on pa man ay inum- 
pisahan na niya ang pagtatayo ng 


sarbey ng DoLE, bumibilang ito ng 
mga 20%, kung saan halos kalahati 
ay mga magsasaka. Mahigit doble at 
halos triple pa ito ng bilang ng na- 
sa upisyal na kategoryang “walang 
trabaho.” 

Noong 2005, pinasahol ng re- 
himeng Arroyo ang dati nang pa- 
raan ng pagkukubli ng malalang 
disempleyo sa Pilipinas sa pama- 
magitan ng pagbabago ng depini- 
syon ng “walang trabaho.” Batay 
dito, ang mga ibibilang na lamang 
sa upisyal na estadistika ng “wa- 


mga day-care center para mapalaya 
ang kababaihan sa pagkakatali sa 
bahay at ibayong makalahok sa 
pagrerebolusyon at pakikisangkot 
sa mga usaping panlipunan. 

Nang magtagumpay ang rebolu- 
syon noong 1959 ay nagpakasal si- 
la ni Raul Castro. Nagkaroon sila ng 
apat na anak. Ang panganay nila 
ay aktibo rin ngayon sa pamunuan 
ng gubyerno ng Cuba sa kampanya 
laban sa HIV/AIDs at pagtataguyod 
ng mga karapatan ng iba't ibang 
mga kasarian. 

Si Espin ay presidente rin ng 
Federacion de Mujeres de Cuba (Pe- 
derasyon ng Kababaihan sa Cuba), 
isang organisasyong nagtataguyod 
ng pantay na karapatan at kabu- 
hayan para sa kababaihan at kara- 
patan ng mga sanggol at kabataan. 
Nang magtagumpay ang rebolu- 
syon, ang organisasyong ito ang 
nagpakilos ng libu-libong kababai- 
han para magtayo ng mga eskwela- 
han at ospital: kumupkop at uma- 
ruga sa mga batang lansangan, at 
tumulong sa pagpapataas ng antas 
ng kabuhayan sa mga tinaguriang 
“pobreng baryo.” Pinamunuan niya 
ang mga kampanya sa literasiya at 
kalusugan hanggang sa kanyang 


sundan sa “Vilma...,” pahina 13 


lang trabaho” ay yaong 1) aktwal 
na walang trabaho, at 2) nagha- 
hanap ng trabaho sa loob ng anim 
na buwang saklaw ng panahon ng 
sarbey, kabilang na yaong mga na- 
walan na ng pag-asang makakita 
ng trabaho sa loob ng bansa. 
Kaya biglang lumiit ang bilang 
ng itinuturing na pwersa sa pagga- 
wa at, sa gayon, ang bilang ng mga 
walang trabaho. Mula noon, “napa- 
baba” pa ni Arroyo ang upisyal na 
estadistika ng disempleyo mula 11- 
14% tungong 7-8%. AB] 


11 


SA IBAYONG DAGAT 


“Vilma...,” mula pahina 11 


pagkamatay. 

Nanguna rin siya sa mga internasyunal na organisasyon at 
kumperensya na nagtataguyod ng karapatan ng kababaihan. 
Pinamunuan niya ang mga kumperensyang pangkababaihan la- 
luna sa Latin America sa gitna ng maraming tungkulin niya sa 
gubyerno ng Cuba. 

Sa pagpupugay ni Presidente Fidel Castro, sinabi niyang 
malaki ang kontribusyon ni Espin sa pagkilala sa papel ng ka- 
babaihan. Sa ngayon, 66% ng teknikal na pwersa ng pagga- 
wa sa bansa ay kinabibilangan ng kababaihan. Aniya, dati'y 
halos walang mga babaeng kumukuha ng mga syentipikong 
kurso. 

Dagdag pa ni Fidel Castro, “Hindi naging sagabal ang ma- 
raming gawain at tungkulin sa rebolusyon para kay Ka Vilma. 
Nagampanan niya ito nang mahusay kasabay ng paggampan 
din niya ng tungkulin bilang ina at may pamilya.” ABI 


Planong pagpatay kay Fidel 
Castro, kinumpirma ng CIA 


Ko ng Central Intelligence Agency (CIA) ang pla- 
nong pagpatay ng US kay President Fidel Castro ng Cuba 
noong dekada 1960. Nakasaad ito sa naisapubliko na nga- 
yong mga dokumento ng National Security Archive sa George 
Washington University na inilathala noong Hunyo 26. Naki- 
pagsabwatan ang CIA sa mga Mafia (organisasyon ng mga 
sindikatong kriminal sa US) at gumamit sila ng dalawang pu- 
sakal na gangster sa US upang isagawa ang tangkang panla- 
lason sa rebolusyonaryong lider. 

Isinalaysay sa 693-pahinang dokumentong “Family Je- 
wel” na ginamit ng CIA si Johnny Roselli, isang gangster ng 
Mafia upang iayos ang tangkang asasinasyon. Plano namang 
gamitin ni Roselli ang mga gangster na sina Momo Salvatore 
Giancana (alyas Sam Gold) at Santos Trificante (alyas Joe). 
Kung sakaling magtagumpay, babayaran ang dalawa ng 
$150,000. 

Nabunyag sa US ang planong asasinasyong ito noon pang 
1971, ngunit ngayon pa lamang ito kinumpirma mismo ng 
CIA. Maliit na grupo lamang ng mga upisyal ng CIA ang na- 
kaaalam ng balak na ito. Kinansela ang maitim na pakanang 
ito matapos mabigo noong Abril 1961 ang tinaguriang “Bay 
of Pigs Invasion.” Ang CIA ang nagplano, nagpondo at na- 
muno sa pagpasok at pagsalakay ng mga mersenaryong Cu- 
ban sa Bay of Pigs (Playa Giron sa lokal na katawagan) sa ti- 
mog-kanlurang Cuba bilang bahagi ng tangkang pagbabagsak 
sa gubyernong bayan na pinamumunuan ni Castro. 


12 


N BALITA | 


Demolisyon sa tabing-riles, 
binatikos 


MARIING binatikos ng mahigit 5,000 pami- 
lyang nakatira sa tabing-riles sa Sta. Mesa, 
Pandacan at Sampaloc, Maynila ang pwersa- 
hang pagpapaalis sa kanila sa kabila ng 
pangako ni Bise Presidente Noli de Castro 
na maaari silang manatili sa lugar. Si de 
Castro ang pinuno ng Housing and Urban 
Development Coordinating Council. Itatayo 
ng Philippine National Railways ang South- 
rail Rehabilitation Program (SRP) sa natu- 
rang lugar at iginiit ng Koreanong kontrak- 
tor na dapat alisin ang lahat ng istruktu- 
rang nasasaklaw ng 15 metro mula sa riles. 

Tinutulan din ng mga residente ang lu- 
gar na paglilipatan sa kanila sa Trece Marti- 
res, Cavite dahil wala silang mapagkakaki- 
taan doon. Nauna na rito, 8,000 pamilya rin 
na biktima ng demolisyon ang inilipat sa re- 
location site sa Cabuyao, Laguna. 


Mga progresibong mambabatas, 
nanumpa sa Korte Suprema 


NANUMPA noong Hulyo 12 kay Chief Justice 
Reynato Puno ng Korte Suprema sina Satur 
Ocampo ng Bayan Muna (BM): Crispin Bel- 
tran ng Anakpawis: at Liza Maza ng Gabrie- 
la Women's Party (GWP) matapos ianunsyo 
ng Commission on Elections (COMELEC) ang 
parsyal na proklamasyon ng mga nagwaging 
partido sa eleksyong party-list. 

Tigdalawang kinatawan lang muna ng 
BM at GWP at isang kinatawan ng Anakpa- 
wis ang pauupuin habang hindi pa nadede- 
sisyunan ng Korte Suprema ang nakasam- 
pang petisyon dito laban sa “Panganiban 
formula.” Isinasaad ng pormulang ito na ta- 
nging ang partidong nakakuha ng pinaka- 
mataas na boto ang makapagpapaupo ng 
tatlong kinatawan sa Kongreso. Ang iba 
pang partido ay makapagpapaupo lamang 
ng isa o dalawang kinatawan. 

Binatikos ni Ocampo ang naturang por- 
mula na naglalayong bawasan ang bilang ng 
mga militanteng myembro sa Mababang Ka- 
pulungan. Ito ang unang pagkakataong gi- 
namit ng COMELEC ang Panganiban formula 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2007 


at dahil dito ay nabawasan ng 
tig-isang pwesto ang BM at 
Anakpawis. Sa kabila ng pandara- 
ya at matinding panunupil ng 
gubyernong Arroyo sa mga prog- 
resibong party-list ay lumabas pa 
rin ang mga ito sa 10 nangungu- 
nang partido. 


Pagtatalaga kina Atienza 
at Reyes, binatikos 


PAGBAYAD lamang sa utang na 
loob at hindi pangangalaga sa 
kalikasan. Ito ang batikos ng 
mga grupong makakalikasan sa 
pagkakatalaga kina Lito Atienza 
at Angelo Reyes sa Department 
of Environment and Natural Re- 
sources (DENR) at Department of 
Energy (DoE). Sina Atienza at 
Reyes ay kapwa malalapit na 
alyado ni Gloria Arroyo. 

Si Atienza, dating alkalde ng 
Maynila, ay binansagang 
“berdugo ng mga puno” dahil 
naiulat na pinaputol niya ang 
umaabot sa 70% ng mga puno sa 
Arroceros Forest Park nang 
ipasara niya ito para matayuan 
ng gusali. Tinuligsa rin siya ng 
Greenpeace Southeast Asia dahil 
sa kabiguan niyang ipatupad sa 
Maynila ang batas na nagtatad- 
hana ng syentipiko, makaka- 
likasan at ligtas sa kalusugan na 
pamamaraan ng pagtatapon ng 
basura. Tinukoy ng grupo ang 
muling paglitaw ng malaking 
tambakan ng basura sa Tondo bi- 
lang patunay nito. 

Si Reyes, dating kalihim ng 
DENR, ay binatikos dahil sa 
kanyang todong suporta sa 
malalaking kumpanya sa pag- 
mimina at pagpayag na buksan 
ang isang coal-fired power plant 
na pawang mapangwasak sa ka- 
likasan at kabuhayan ng mama- 
mayan. 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2007 


N BALITA | 


Nag-ooperasyong tropang militar, tinambangan ng MILF 


TINAMBANGAN ng mga mandirigima ng Moro Islamic Liberation Front 
(MILF) ang mga nag-ooperasyong pwersa ng 1st Marine Brigade sa Bara- 
ngay Guinanta, Al-barka (dating Tipo-tipo), Basilan noong Hulyo 10. Na- 
samsam ng MILF ang 27 armas, kabilang ang anim na M60 masinggan, 
walong M203 grenade launcher, 10 ripleng M16, isang 60 mm mortar at 
maraming night vision goggles. Dalawang siksbay ng militar ang winasak 
ng mga elemento ng MILF. Tatlumpung tropang militar ang namatay sa 
mahigit sampung oras na labanan. Apat na mandirigma ng MILF ang na- 


sawi at pito ang nasugatan. 
Mariing pinabulaanan ni Abu 
Majid, tagapagsalita ng MILF, ang 
akusasyon ng AFP na kagagawan 
ng mga pwersa ng MILF ang pagpu- 
got ng 10 sa mga sugatan o nasa- 
wing tropang militar. Aniya, ma- 
higpit na tumatalima ang MILF sa 
Islam at sa Geneva Conventions na 
parehong nagbabawal dito. Pinai- 
imbestigahan ng MILF kung sino 
ang responsable sa pagpugot ng 
mga nasawing Marines at nanga- 
kong parurusahan ang mga sang- 
kot. Tumanggi ang MILF sa iginigi- 
it ng AFP na isuko sa kanila ang 
mga namugot. Ang tim na bubuuin 
para mag-imbestiga ay pamumunu- 
an ng isang responsableng myem- 
bro ng MILF Military General Staff. 
Kinundena ng MILF ang pagpa- 
sok ng mga tropang militar sa ka- 
nilang erya nang walang koordina- 
syon sa kabila ng mga makinarya 
na pwede sanang gamitin para rito. 
Anito, ito'y tahasang paglabag sa 
kasunduan sa tigil-putukang umii- 
ral sa pagitan ng MILF at Gubyerno 
ng Republika ng Pilipinas. 
Kinumpirma rin ng ilang upi- 
syal ng gubyerno ng Basilan na bi- 
nalaan nila ang mga upisyal ng mi- 
litar na huwag pumasok sa natu- 
rang lugar dahil kontrolado ito ng 
MILF. Binalewala ng militar ang ka- 
nilang mga babala. Idinahilan ng 
militar ang paghahanap nila umano 
sa dinukot na Italyanong pari na si 
Fr. Giancarlo Bossi, bagamat sina- 
bihan sila ng mga lokal na upisyal 


na wala silang natatanggap na ulat 
na nasa naturang lugar si Fr. Bossi. 
Anang MILF, pagdepensa sa sarili 
ang ginawa nilang paglaban dahil 
sa malinaw na paglabag ng AFP sa 
kasunduan. 

Inulan din ng batikos ang Ma- 
rines sa mga paglabag nila sa ka- 
rapatang-tao sa kanilang pag-oo- 
perasyon. Bago ang pananam- 
bang, naiulat ang pagpaslang at 
pagpugot ng mga sundalo sa isang 
bulag na lider-relihiyoso, si Us- 
tadz Matarul Hakim Alkanul, no- 
ong umaga ng Hulyo 10. Dalawang 
sibilyang nangunguha ng niyog 
ang hinabol din at basta na 
lamang pinagbabaril ng Marines 
pagpasok nila sa Barangay Gui- 
nanta. Nasugatan sa atake ang isa 
sa mga sibilyan. 

Ayon sa mga ulat, naging mitsa 
ng labanan ang kara-karakang pa- 
mamaril ng Marines sa naturang 
mga sibilyan. Nang paabutan ng 
mga biktima ang MILF at iba pang 
masang Moro sa lugar hinggil sa 
pamamaril sa kanila, sama-samang 
humarap sa umaatakeng Marines 
ang humigit-kumulang 100 pwersa 
ng MILF at mahigit 400 masang 
Moro na nagngangalit sa pananala- 
kay ng mga sundalo. 

Isang batalyong tropa ang ipi- 
nadala ng AFP sa Basilan para tu- 
gisin ang mga pwersa ng MILF at 
iba pang armadong grupo na sang- 
kot sa pananambang. Anang MILF, 
handa silang harapin ito. 


13 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Taon XXXVIII Blg. 14 
Hulyo 21, 2007 
www. philippinerevolution. net 


Malawakan at puspusang labanan 


ang HSA 


inimulan ng rehimeng Arroyo ang bagong yugto 
Se lumalalang pasistang paghahari nito nang 

magmatigas itong ipatupad ang Human Security 
Act (HSA) sa kabila ng malawakang pagtutol dito. 

Sa pamamagitan ng HSA na dating kilala bilang 
"batas kontra-terorismo,” pinapawi ng rehimeng Arro- 
yo ang mga pormal na garantiyang nakasaad sa reak- 
syunaryong konstitusyon na laban sa mga paglabag sa 
saligang karapatang-tao. Lalo nitong itinutulak ang 
mga pasista at teroristang patakaran at gawain ng re- 
himen at mga berdugong panseguridad at militar ni- 
to. Lalong dadami ang mga kaso ng a 
at arbitraryong pagkulong ngayong may ligal na bas- 
bas na ang mga ahente ng pasistang estado na ga- 
win ito. 

Tahasang sinasagasaan ng HSA ang mga panda- 


igdigang makataong batas. Taliwas ito sa Universal ka 


Declaration of Human Rights 


ng United Nations, Interna- o 


tional Covenant on Civil and 
Political Rights at Interna- 
tional Covenant on Econo- 
mic, Social and Cultu- 
ral Rights. f 
Matagal nang du- f 
guan na ang rekord My 
ng rehimeng Arroyo 
dahil sa malawakan 
nitong paglabag sa 
karapatang-tao. 
Halos isang libo , 
nang mga aktibista : | 


Mga lider ng 
Anakpawis, pinaslang 
PAHINA 4 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


Lider ng death squad 
sa Bicol, pinarusahan 


at mga sumusuporta sa demokratikong kilusan ang pi- 
naslang mula nang maupo sa poder si Gloria Arroyo 
noong 2001. Halos 200 na rin ang dinudukot at hindi 
pa natatagpuan. 

Dalawang araw pa lamang simula nang ipatupad 
ang HSA, pinaslang ang isang militanteng lider ng 
mga maralita ng lunsod sa Tacloban. Sa bisperas mis- 
“a mo ng pagpapatupad ng HSA, isang 

72-taong gulang na lider- 
aS% magsasaka ang wa- 
Y N lang awang pinatay 

G pa 
a ng mga berdugo ni 


cl 


ng lad 
Habas 9 
ab AW S 


KO: N 


Pali NG 


Pagsisinungaling sa 


datos ng disempleyo 
PAHINA 9 


PAHINA 7 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapus- 
yaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag 
sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang proble- 
ma kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa angba- 
yan@yahoo.com 


